WicipediA 


Tsieineeg Mandarin 


Tafodiaith Tsieineeg ydy Mandarin ( ^ ZhongWen; ìë HanYu b 1 ÌM ÌÈ "y r iaith gyffredin"). Y 
dafodiaith "safonol" ydyw, gyda'r gair "mandarin" yn cyfeirio at y swyddog a gaed yn y Tsieina 
draddodiadol (er nad yw'r gair "mandarin" ei hun yn air Tsieineaidd). 

Seilir Mandarin i ryw raddau ar dafodiaith Beijing, gan hepgor acen gref brodorion y ddinas honno. Hon 
yw'r iaith a ddefnyddir gan ddarllenwyr newyddion ar y teledu a'r radio. 

Dylid nodi fod gwahaniaethau mawr rhwng yr iaith lafar a'r iaith a ddefnyddir mewn dogfennau swyddogol 
lle gwelir o bryd i'w gilydd eiriau a chystrawen yr iaith glasurol. Oherwydd i nifer o silliau ddatblygu'n 
debyg i'w gilydd crëwyd yn yr iaith lafar yr arfer o ychwanegu gair arall at un o'r geiriau hyn er mwyn arbed 
camddealltwriaeth. Gan fod y lluniau Hanzi (?) yn glir eu hystyr nid oes rhaid gwneud hyn wrth 
ysgrifennu. Dyma un rheswm am yr agendor rhwng yr iaith lafar a'r iaith ysgrifenedig. 

Serch hynny defnyddir llawer o ymadroddion o'r iaith ysgrifenedig draddodiadol yng nghanol yr iaith lafar, 
gan gynnwys y llu o ddywediadau pedwar llun. Er enghraifft, 

T (qí hü nán xià / qilhu3nan2xia4 - lle mae'r rhifau yn dynodi goslef y sill). Cyfieithiad llythrennol 
fyddai "Marchogaeth Teigr, anodd disgyn" a dynoda'r y dywediad sefyllfa sydd yn anodd parhau ynddi a 
hefyd yn anodd dod allan ohoni. 

mnmn (bân mén nòng fü) - Defnyddio bwyellt o flaen drws Ban (saer crefftus iawn). Ystyr hyn ydyw 
rhywun o allu pitw yn ceisio dangos ei hun o flaen arbennigwr. 

(jiü niú yr máo) - naw buwch un blewyn, hynny yw rhywbeth sy'n anodd dod o hyd iddo. 

(tóng chuáng yì mèng) - cysgu yn yr un gwely ond breuddwydio breuddwydion gwahanol, hynny 
yw, sefyllfa lle y mae dau berson neu gwmni yn cydweithio ond gyda nodau gwahanol. 

Noder hefyd mai yr un iaith ysgrifenedig sydd yn cael ei defnyddio gan siaradwyr pob tafodiaith o 
Tsieineeg. Dyma un rheswm am undod Tsieina dros y canrifoedd. 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Tsieineeg_Mandarin&oldid=2275375" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 13 Mawrth 2017, am 04:53. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau_Defnydc(io'r Drwydded am fanylion peliach. 





